yd du 


a EDEN WC ih WAL O a 





us aui ra yr yru rf diu 
CP —_—_— LL _m_— Ss dy i) 


Md 69 2 Y dB 





ed 


| Udrtb Olvyweo . . 


Clocb lmaoawol: 








GAN . 


FRANCIS THOMAS 


(Y Crythor Dall o Swydd Ceredigion). 


UF 


GYDA NODIADAU GAN Y . 


Parch. R. J. JONES, M.A. 


ABERDAR. 


a | 
Argrafwyd dros Gymdeithas Llên 
ì Dyffryn Teifi gan John D. Lewis, : 


Gwasg Gomer, Llandyssul. i 


UA 





ô “Mr Pmofynyoo,” 
Gorpbenat, 1906. . . 





WRTH GLYWED . . 
CLOCH YMADAWOL. 


Clyw ! 'nghyfaill llon, y swn draw sydd 
Yn dadgan taith ryw enaid prudd ; 
Fe aeth, ni wyddom ; ond i ble? 

A phodd mae'r Enaid noeth yn nhre ? 


Mewn byd dirgelaidd, hyspys yw 
Yn unig i'r Anfeidrol Dduw, 

A farn eneidiau'n gyfiawn ddoeth 
I'r nefoedd wen neu uffern boeth. 


Mor wan yw'r goleu i wel'd y byd 
Y brysiwn ato bawb o hyd ; 

Y Llyfr dirgel Duw a gloes, 

A dudew orchudd drosto rhoes. 


Am nef ac uffern son a wnawn, 
Heb wybod eto'u dull yn iawn ; 
Trig yn y nef angylion Duw, 
Ac uffern gwlad anobaith yw. 


Ond beth yw meddwl hyn o iaith ? 
Nis gwyddom cyn terfynu'n taith, 
O'u hanfodd rhaid i'r marwol lu 
Fyw'n ddieithr iawn i'r bydoedd fry. 


'R awr hon mae'n ffrynd yn deg ei 
ddrych, 

Y nesa'n llefain, “ Byddwch wych, 

Rwy'n marw.” Ac yna wrth bob nod 

Darfyddant fyth ei chwyth a'i fod. 











o 


Er hwylio o ddyrys daith y byd, 

A soddi o'n gwydd dan Angau i gyd, 
Yn mhlith ysprydoedd cwyd ei ben, 

Mewn bydoedd pell yn entrych nen. 


Yr enaid buan, 'sgatfydd, aeth 
Tu hwnt i'r haul filltiroedd maith, 
Ugeiniau fil (tra cyflym yw) 

Cyn oeri'r corff oedd gyneu'n fyw. 


Er marw o'n cu gyfeillion gynt, 

O hyd ger llaw, pwy wyr nad ynt 
Tu hwnt i'r gnawdol len yn nghudd, 
Yn hedeg heibio nos a dydd ? 


A ninau'n cwyno, heb wybod gwell, 
Maent wedi myn'd o'n clyw ni 'mhell ; 
Ysgatfydd gwylio, er ein llwydd, 
Mewn cyrff awyraidd, yw eu swydd. 


Er hyn ni ro'nt wybodaeth wiw 
O'r lle na'r modd y maent yn byw ; 
Er cofio faint oedd gynt eu bryd 

I wybod eitha'r bythol fyd. 


Felpe baent rwymtrwydyngedgaeth, 
I gelu eu stad er gwell, er gwaeth ; 
Eu gwynfyd hir, neu'u poenau prudd, 
Fel yma byddem fyw trwy ffydd. 


Gadawaf, ynte, i'm Arglwydd gloi 
Ei ddirgel arfaeth, heb ymroi 
I geisio trwy ewyllys gref 

Ddynoethy'r peth a gelodd Ef. 


TF 


Mae'n ddigon credu fod y Ne 
Yn anrhaethadwy ddisglaer le ; 
A'r sawl sy yma'n was i'r Ion 
Caiff yno ei foli â pheraidd don. 


Ond O ! pa fydoedd mawrion fydd 

I'm golwg fry, pan elwy'n rhydd 

O'r corff, i'm llenwi â syndod llym ! 

Duw, gwna hi'n olwg hapus im. 
Amen. 


FRANCIS THOMAS, 
Y Crythor Dall o Swydd Ceredigion. 





MR1. GoL.—Credaf y bydd llawer 
o ddarllenwyr YR YMOFYNYDD yn 
falch o'r cyfleusdra i ddarllen y pen- 
illion uchod er mwyn yr awdwr. 
Taflant oleu newydd ar ei hanes. 
Dangosant fod ganddo, er yn ddall 
er yn saith mlwydd oed, ac o bosibl 
mewn amgylchiadau isel, gryn grap 
ar y Saesneg, gan mai math o led- 
gyfieithad yw'r llinellau o gân Dr. 
Stogden, yn dechreu 


Hark! my gay friend, that solemn 
.toll 
Speaks the departure of a soul, &c. 


Ychydig wyddis am hanes personol 
Francis Thomas, y Crythor dall o 
Geredigion. Nid oes sicrwydd brodor 
o ble oedd. _: Y dyb gyffredin yw mai 











MEU AU 


yn Llanwenog y cartrefai; ond 
gwelwn yn “Hanes Plwyf Llandyssul,” 
fod Thomas Humphreys yn honi 
mai ar dir Glandwr yr oedd 
yn byw. Y mae'n sicr mai'r 
Parch. Dafydd Llwyd (1725-79) 
Llwynrhydowen oedd ei weinidog a'i 
athraw barddonol. Yn ei flynyddau 
diweddaf elai oddiamgylch y wlad, 
ci yn ei arwain, ac yn canu'r 
crwth er mwyn bywoliaeth. Dywed 
y Parch. D. Lloyd Isaac mewn 
llythyr yn “ Seren Gomer” (143, 
t. 11A), mai ei daid, Sion Llwyd, 
oedd yn ysgrifenu iddo, a bod yn ei 
feddiant ef (D.Ll.I.) amryw o'i 
ganeuon—rhai wedi ymddangos 
trwy y wasg, ond y rhan fwyaf heb 
eu hargraffu. Gwelir darnau argraff- 
edig yn “ Eurgrawn” 1770, “ Blodau 
Dyfed,” “Diliau'r Awen,” a cheir 
“Marwnad Flora,” yr hon sydd yn 
trin ofergoelion ei ddydd mewn modd 
dyddorol yn YMOFYNYDD 1854, t. 
20. Synwyd ni wrth ddarllen yn yr 
/istory of Vaynor,” fod Mr. W. 
Morgan, ar sail llyfr a gyhoeddwyd 
yn 1825.gan John Davies (Brychan) 
yn priodoli'r Farwnad hon i Lewis 
Coedmeurig, a flodeuai tua dechreu'r 
19 cant. 

Mae canu'r “ Gloch Ymadawiad” 
(Passing Bell, neu Soul Bell, fel y 
gelwid hi weithiau) yn hen ddefod. 


— 


Sonia Beda (672-735 O.C.) am dani, 
ac efe yw'r boreua' mor bell ag a 
wyddis, i wneuthur hyny. Rhoddir 
dau reswm dros y ddefod: (I) I 
rybuddio'r cymydogion fod marwol- 
aeth, wedi cymeryd lles (2). 
awgrymu i bawb a'i clywai y dylai 
anfon gweddi dros enaid yr ym- 
adawedig. 

Fe wyr y darllenydd am yr hen 
ddywediad— “Nine /az/or$s make a 
man,” a thebyg ei fod wedi synu beth 
all fod yr ystyr... Tebyg ei fod wedi 
tarddu o'r arferiad hwn. Llygriad 
yw far/or am Jel/er ; ac un ystyr i 
7el/ yw rhifo. Mae'r bugail yn rhifo 
ei ddefaid yn Milton: “And every 
shepherd /e//s Azs fale, Under the 
hawthorn in the dale.” _ Yn Dryden 
cawn, ““ Both number twice a day the 
milky dams, And once she takes the 
/ale of all the lambs”; ac yn Keats 
darllenwn, “ Numb were the Bead- 
man's fingers while he /o/Z his 
rosary.” Fe welir yr ystyr ond cofio 
mai un /e/er yw un cw7?ad, ac yr 
oedd y cyhoedd yn gwybod pa un ai 
dyn neu ddynes neu blentyn oedd 
wedi marw wrth rif y curiadau—tri 
am blentyn, chwech am fenyw, naw 
am wrryw. Nine /e//ers for a man. 
Y mae hyn yn fwy rhesymol na 
chredu y cymer naw /erTwr i 
wneuthur dyn. 





